(Luganda) 


OBULUNGI 

Bw’obwaavu 



Presented by 

Majlis AI-Madina-tul-'llmiyyah 

Translated into English by 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-isiami) 





j-ua <d_Jols 

Gharlb Fa'iday mayn hay 


OBULUNGI 

Bw’obwaavu 

Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, the founder of Dawat-e- 
Islami ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri 
Razavi yabuulirira ku ‘Ghurbat ki Barakatayn’, i.e. 

Obulungi bw’obwaavu mu lulimi olu Urdu mu Ijtima’ eyaliwo ku 
Lw’okuna, 9 th Jumadal Aula 1410 AH, 7 th December 1989, ku 
Madani Markaz eyasookera ddala eya Dawat-e-Islami - ‘Jami’ 
Masjid Gulzar-e-Habib’ (esaanginbwa mu Gulistan-e-Okarvi 
Bab-ul-Madinah, Karachi). Olw’obuyambi bw’okubuulirira kwe 
kumu, wamu n’okugatako n’okukyusaamu, akatabo kakunga 
nyizibwa Majlis Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah mu lu Urdu era na 
kawuunulwa Majlis-e-Tarajim (ekitongole ekiwuunula) mu 
lulimi Oluganda. Bw’osangamu ensobi yonna mukuwuunula, 
tegeeza olukiiko kundagiriro eno wammanga n’ekigendererwa 
ekyokufuna empeera. [Sawab] 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: S +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262 
Email: SI translation@dawateislami.net 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 

Enziwuunula y’Oluganda eya ‘Gharib Fa'iday mayn hay’ 

♦ 

All Rights Reserved 

Copyright © 2015 Maktaba-tul-Madinah 


No part of this publication may be reproduced, or transmitted, in any 
form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, without the prior written permission of Maktaba-tul-Madinah. 


1 st Publication: Rabi’-ul-Awwal, 1437 AH - (Jan, 2016) 

Publisher: Maktaba-tul-Madinah 

Quantity: 

ISBN: 


Sponsorship 

Feel free to contact us if you wish to sponsor the printing of a religious 
book or booklet for the Isal-e-Sawab of your deceased family members. 

Maktaba-tul-Madinah 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

"a. Email: maktabaglobal@dawateislami.net - maktaba@dawateislami.net 
® Phone: +92-21-34921389-93 - 34126999 
H Web: www.dawateislami.net 


www.dawateislami.net 






,>o^—«*-5^ 3 5_j-A—yaJ\ 3 Cjj 4-M 

i i, 

Q-*— ~>-J-^ 4-^^ 

E Duwa Y’okusoma Ekitabo 


S oma e Duwa eno nga tonnatandika kusoma kitabo kyonna 
eky’eddiini oba omusomo gwonna ogw’eddiini. Kino kijja 
kukusobozesa okujjukira byonna byosomye, 





a £ Shj j*ii tS u di£^3 udc. 


Ok 


viuvvuunulci 


Ayi Allah J«5M owekitiibwa, Tuggulirewo omulyango g’wokum 
anya n’okutegeera, era obe n’ekisa wamu nokusaasira gyetuli. 
Mazimaddala Ggwe asinga ekitiibwa, era wasukkuluma. 

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 


N.B: Saalira NabI nga tonnasoma Duwa eyo, n’era nga 
ojimalirizza. 


iii 


www.dawateislami.net 



C/b- 


Transliteration Chart 


A/a 

is 

J 

R/r 

J 

L/l 

A/a 

j 

Z/z 

<* 

M/m 

B/b 

J 

X/x 

j 

N/n 

P/p 

a* 1 

S/s 


V/v, 

T/t 

A 

Sh/sh 

3 

W/w 

T/t 

lP 

S/s 

5 / c> /^> 

H/h 

S/s 

u 

P/d 

iS 

Y/y 

J/j 

b 

T/t 

£1- 

Y/y 

Ch 

b 

Z/z 


A/a 

H/h 

t 

c 


U/u 

Kh/kh 

i 

Gh/gh 

'A 

I/i 

D/d 

A 

F/f 

OJuo 3 

U/u 

D/d 


Q/q 


I/i 

Z/z 

s 

K/k 

OJuo 1 

A/a 

R/r 

A 

G/g 


iii 


www.dawateislami.net 



Tipl:Click on any heading, it will send you to the required page. 
Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) 
contents. 


TABLE OF 

CONTENTS 


E Duwa Y’okusoma Ekitabo.iii 

Transliteration Chart.iii 

Obulungi bw’obwaavu.1 

Obulungi bwa Salat-‘Alan-Nabi j§f|£ .1 

Obumativu b’wEmpologoma ya Allah’.2 

Omutima omugoonvu.4 

Obulungi bw’obwaavu.4 

Abaavu n’abetaavu bajjakuyingira ejannah emyaaka 
bitaano nga abagagga tebannaba.6 

Okugumiikiriza n’obwaavu.9 

Abagagga banene okusinga abaavu?.10 

Kaliifa omwaavu.11 

Dua y’abanakuwavu.13 

Ejjanah ya ba Masakin.15 

Abasinga obungi mu Jannah bajjakubeera baavu.16 

iv 


www.dawateislami.net 
















Table of Contents 


Dua ya Nabbi Omusaasizi n’okwagala kwe eri 
abaavu.17 

Okwagala abaavu ki kusembeza eri Allah .18 

Omwaavu ow’addala.18 

Engeri y’okujawo obwaavu.20 

Engeri esingayo mu kufuna emikisa mu nfunayo.22 

Eddagala ly’obwaavu.22 

Engeri y’okufuna emikisa mu by’enfuna byo.23 

Ebimuli bya Madam 14 ebikwaata ku kwambala.27 

Endabika ya Madam.31 

Du’a ya ‘Attar.31 

Enniya (okunuyirira) z’okubuulirira.33 

Enniya z’okuwuliriza okubuulirira.34 


v 


www.dawateislami.net 














^ *fi S\ 3 ( > ^w»-A-S-5\ Oj d_A»J Ow*—?eJ\ 

\«L>.jJ\ o^.jJ\ JJJ\ ^ ^jJ\ ok^JLtt ^ <pJL> iJ-frU oJjs Li\ 

Obulungi bw’Obwaayu * 

Newankubade Shaytan ekuteeka okuwulira obugayaavu, soma 
ekitabo kano okuva kuntaandikwa okutuusa kunkomerero 
ng’omegga obukodiyo bwa Shaytan. Ojjakufuna mu empeera 
nyingi n’okumanya ku bulungi bw’obwaavu, J*d£«dL)tet_Si<-jl 


Obulungi bwa Salat-‘Alan-Nabi |j§& 

Sayyiduna Samurah Suwayi & 1 eyali ttaata wa 

Sayyiduna Jabir eyali Sahabah w’Omwagalwa Nabbi 

JUs ajls jus til J*. Sayyiduna Samurah Suwayi &£■ jus ati ^ 
yagamba: Twaali tub mu mbuga entukuvu eya Nabbi 
Omwagalwa Jbs <jjb ads Jus 4*1 J* omuntu najja nabuuza, ‘Ya 
Rasulallah Jb^baifejusiAi j*! Mulimu ki ogusiinga obulungi mu 
maaso ga Allah Nabbi Ow’ekitiiwa JUs *lb ^ Jtsa si! j* 


* Mu Ijtima eyaliwo ku Lw’okuna, nga 9 th of Jumadal Aula 1410 AH, December 7, 
1989, Shaykh-e-Tariqat Amlr-e-Ahl-e-Sunnat, Omutandisi wa Dawat-e-Islami 
‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 
yabuulirira ku 'Bulungi bw’bwaavu’ mu Madani Markaz eyasookera ddla eya 
Dawat-e-Islami ‘Jami’ Masjid Gulzar-e-Habib’ (esangibwa mu Gulistan-e-Okarvi 
Bab-ul-Madinah, Karachi). Akatabo kano kakunganyizibwa n’obuyambi 
bw’okubuulirira kwekumu n’okugatako wamu n’okukyusaamu. 

1 


www.dawateislami.net 



Obulungi bw’obwaavu 


yaddamu, ‘Okwogera amazima n’okutuukiriza Amanah 
[obwesigwa]’ (Eyayogera Hadis eno Sayyiduna Samurah 
Suwayi ajs-jisdii &>&) yagamba, ‘Ya Rasulallah J*! 

Nsaba otuwe ekyokubuulirira ekirala’ Ye ^ Jia ski j* 

yagamba, ‘Okukola Zikr mu bungi n’okunsomera Salat 
kubanga kino ekikolwa kijjawo obwaavu’ 

(Al-Qaul-ul-BadT’, Bab: 2, pp. 273) 


,Jp allt Jui 



Obumativu b’wEmpologoma ya Allah’ 

Sayyiduna Suwayd Bin Ghaflah aul jia tiA ^ yagamba: Lumu 
nnali mu maaso ga Amlr-ul-Mu'minin Sayyiduna ‘Ali-ul- 
Murtada A^i> jUiaJjiA mu kibuga kya Kufa. Ye ass-JisSaiilcsA? 

yaweebwa omugaati gw’omuwemba (barley) n’ekikopo ky’amata. 
Omugaati gwaali mukalu nnyo era nga gukaluba era nga ye 
ah. JA3 iu)i yalina okugumenya oluusi n’engalo ate oluusi 
ng’aguteeka ku maviivi. Okulaba kino, nabuuza omukoziwe 
Fiddah ‘Tomusaasira? Omugaati guno mukyaafu, 

olina okukungunta omuwemba ate mukolere omugaati 
ogugoonda aleme kufuna buzibu mu kugumenya.’ Fiddah 
allies*? yaddamu nti Amlr-ul-Mu'minin 
yali amutadde okulayira nti talimukolera mugaati kuva mu 
muwemba ogukungutiddwa. Tuba tukyaali awo, nga 
ajjagyendi, Amlr-ul-Mu'minin n A2'A^njuiAijisT nabuuza, ‘Ya 


2 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Ibn Ghaflah! Obadde omugamba ki?’ Nnamubuulira kyennali 
ngambye omukozi. Nemmala nemmugamba mu buwombeefu, 
‘Ya Amir-ul-Mu'mimn Nkusaba wesaasire 

era tewebonereza.’ 

Ye sn-iite’M&is yaddamu, ‘Ya Ibn Ghaflah! Nabbi Ow’emikisa era 
Omwagalwa 4’ J* ne famileye tebaalyaako ku 

mugaati gwa ngano okutuusa okukkuta okumala ennaku ssatu 
ate omugaati tegubakolerwangako oguvudde mu buwunga 
obukunguntidwa. Lumu enjala yannuma nnyo nga ndi mu 
Madinah Munawwarah, era nengenda okufuna eky’okukola 
[nsobole okufuna eky’okulya]. Mu kkubo, nasanga omukyaala 
eyali anoonya omuntu amuyambe okunyika ebifuunfugu 
by’ebbuumba mu mazzi. 

Nayogera naye era nakkiriza okunsasula enteende emu buli 
bbaketi ey’amazzi ey’okokozesa mu kunyika ebifunfugu 
by’ettaka. Nayiwa baketi kumi na mukaaga ez’amazzi okutobya 
ebifunfugu ebyo. Mu kukola kino, nafuna ebiwundu ku ngalo 
zange. Enteende ezo nnazireetera Nabbi Omwagalwa era 
Ow’emikisa JUs 4&1 J* era nemmugamba ekyafaayo 

kyonna. Nabbi siijtasii J* yalya ku nteende ezo.’ 

(Tazkira-tul-Khawas, Bab: 5, pp. 112; Faizan-e-Sunnat, vol. 1, pp. 369) 

Tusaba Allah Js-sSt abasaasire era atusonyiwe kulwabwe nga 
tetubaliddwa!! 



www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Omutima omugoonvu 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye nti Amir-ul- 
Mu'minin Sayyiduna ‘AlI-ul-Murtada 444-5 yali 

awangaala obulamu obwangu era obw’okutya mungu? 
Newankubadde yafuna ebizibu, ye JltsS teyayogera 

kigambo kyonna kyakwemulugunya. Nga emmere ye, n’engoyeze 
nazo zaali nyangu. Lumu ye ass. aisle**? yabuuzibwa kulwaaki 
yalina ebiraka ku Qamis ye [i.e. ekkaanzu], yaddamu nti, 
aj dill I i.e., kino [ekikolwa] kigoonza 

omutima ate omusiraamu akikolerako (Mu bigambo ebirala, 
omutima gw’omusiraamu guyina kuba nga mugoonvu). 


(Hilya-tul-Awliya, vol. 1, pp. 124, Raqm 254) 




Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Obwaavu kyengera okuva 
ewa Allah JmA era bwagalibwa nnyo Omwagalwa Mustafa 
Bulungi ddala, buleeta obulungi bungi. 
Emikwaano gya Allah gibwagala nnyo. 

Obulungi bw’obwaavu 

Sayyiduna Ibrahim Bin Bashshar AlsJi A-)' yagamba: 

Lumu nnali ntambula ne Sayyiduna Ibrahim Bin Adham 
-AS A- 11 aAl. Ffeembi twaali tusiibye era nga tetulina 
kyakusiibulukukirako ku ssaawa Iftar. Era tetwalina yadde 


4 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


ngeri elabwa ey’okutegeka eky’okulya. Nga alabye nti 
neelaliikiride, Sayyiduna Ibrahim Bin Adham - AS An 
yagamba, ‘Ya Ibn-e-Bashshar (AM Jdi Nga emikisa 

mingi era n’ebyokwewunda Allah Js-sS^ byawadde abaavu 
n’abetaavu kuno ku nsi ne mu Akhira! Ku lunaku lw’enkomerero, 
tebajja kubuuzibwa ku Zakah; era tebajja kubuuzibwa ku Hajj, 
Sadaqah n’okuyisa obulungi ab’enganda n’abalala. Ku ludda 
olulala, abagagga bajja kubuuzibwa ku bino byonna. Bano 
abagagga n’abali obulungi ennyo kuno ku nsi bajja kubeera 
baavu era abetaavu mu Akhira. 

Abo abaweebwa ebitiibwa olw’ebitiibwa by’okunsi bajja 
kunyoomebwa mu Akhira. Tonakuwala. Allah Js-sSt yemugabi 
wabyonna era ajjakukuwa. Amazima, tuli bagagga nnyo 
okusiinga abagagga b’oku nsi. Tujja kusanyusibwa nnyo mu 
Akhira era tujja kufuna obwangu era n’emireembe kuno ku 
nsi. Okuwonyezebwa ennaku, tetulina nnaku ku ngeri ki 
gyetunamalamu kumakya kwaffe oba ekiro kyaffe. 
Akakwakkulizo kokka okufuna omukisa guno kali nti tuteekwa 
okugoberera Allah butereevu ddala mu buli mbeera 

yaffe.’ 

Nga ayogedde bino, ye yataandika okusaala eSalah. 

Nange natandika okusaala e Salah. Oluvanyuma lw’akaseera 
katono, omuntu eyali asitudde emigaati munaana n’enteende 
enyingi yajja gyetulwaali nagamba, ‘Mbasaba okulya ebintu 
bino. Nsaba Allah abasaasire!’ Yamala nagenda. Nga 

5 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


ayogera nange, Sayyiduna Ibrahim Bin Adham 
yagamba, ‘Birye’. Nebwetwaali tutandise okulya, omusabirizi 
yakaaba,’Mumpe ku mmere ku lw’okusiimibwa kwa Allah 
Js-sA.’ Nga awadde emigaati esatu n’enteende eri omusabirizi 
oyo, Sayyiduna Ibrahim Bin Adham -AS Jdi yagamba, 

‘Okuyamba omunakuwavu mpisa y’abakkiriza.’ 

(Raud-ur-Riyahm, pp. 272) 


Tusaba Allah J«A abasaasire era atusonyiwe kulwabwe nga 
tetubaliddwa!! 


(•A3 4j JU5 iill ( -^U| olSp jjAl 


Abaavu n’abetaavu bajjakuyingira ejannah emyaalca 
bitaano nga abagagga tebannaba 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ekyafaayo ekiyise 
kiraga nti obwaavu bwa nkizo, era si buzibu. Abaavu ne ba 
Masakln bajja kusanyuka nnyo mu Akhira kubanga tebajja 
kubuuzibwa ku by’okwesiinza ebyetaaza ensiimbi okugeza 
Zakah, Fitrah, Hajj etc. kubanga bino ebikolwa byatteeka ku 
basiraamu abagagga bokka abalina omuwendo gw’ensiimbi 
ogugerekereddwa Shari’ah. Abagagga bwebalibwa mu maaso 
ga Allah Js-sA olw’obugagga bwabwe ku lunaku lw’enko 
merero, abasiraamu abaavu bajja kuba nga bayingira ejannah 

6 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


ku lw’okusaasira n’okugera kwa Allah JmK Nabwekityo, 
abaavu n’abetaavu bajja kuyingira ejannah okusooka abagagga. 
Sayyiduna Abu Hurayrah Jtss yagamab nti Nabbi 

Omwagalwa JUs afci J* yagamba: Abasiraamu abaavu 

bajja kuyingira ejannah ekitundu ky’olunaku nga abagagga 
tebannaba, ate (ekitundu ky’olunaku) kijja kubeera (nga 
kyenkanankana) emyaaka 500.’ 

(Sunan-ut-TirmizT, Kitab-uz-Zuhd, vol. 4, pp. 158, Hadis 2361) 


Nga anyonyola ensonga nti abaavu bajja kuyingira ejannah 
emyaaka 500 nga abagagga tebannaba, Hakim-ul-Ummat Mufti 
Ah mad Yar Khan Nauru yagamba: Kimanye nti 

okuluusibwawo okwo tekujja kubaawo olw’kubalibwa kubanga 
okubalibwa kw’ensi zonna kujja kukolebwa Allah mangu 
nnyo. Kino kijja kuba nga kiruubiriddwa okulaga eddala 
elyawaggulu ely’abasiraamu abaavu abajja okuteekebwa 
okuyingira ejannah, naye abagagga ku lemesebwa okutandika 
okubalibwa. Nga anyonyola ‘emyaka 500’, Mufti ow’ekitiibwa 
ads jtss sti yagamba: Olunaku lw’enkomerero lujja kumala 
emyaaka lukumi. Allah Js-sS^ yagamba: 



OjCkjC dJLl 


Tewali kubuusabuusa, waliwo olunaku ewa Rab wamwe, lu linga 
emyaaka lukumi mu kubala kwamwe. 

[Kanz-ul-lmdn (Translation of Quran)] (Part 17, Surah Al-Hajj, verse 47) 


7 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Abamu bajja kuwulira nti ebbanga ly’olunaku lw’enkomerero 
lwa myaaka mitwaalo etaano. Allah Jk-sSt yagamba: 


ijj) Bj\odL« 


Ekibonerezo kijja kujja ku lunaku olwo, ekyenkana emyaaka 
mitwaalo ettaano. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 29, Surah Al-Ma’arij, verse 4) 


Ba Mu'minin abamu bajja kuwulira nti ekiseera kyalwo 
kimpi nnyo. Allah yagamba: 




i Jj \jj 


Olwonno lunaku luzibu nnyo. Sirwangu eri abatakkiriza. 
[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 29, Al-Muddassir, verse 9-10) 


Tewali ku kontana wakati wa ayah zino. Kisoboka nti olunaku 
lw’enkomerero lujja kumala emyaaka mitwaalo etaano naye 
abamu bajja kuwulira nti lumaze emyaaka lukumi. Abamu bajja 
kuwulira nti lumaze ebanga limpi nnyo, ate ba Abrar 
(abalongoofu) bajja kuwulira nti ekiseera kyalwo kiringa Sa ah 
[i.e. akaseera k’obudde akatono/akampi]. Omuntu amala ekiro 
nga yebasse bulungi asanga nti ekiro kimpi nnyo naye oyo 
amala ekiro mu bulumi akisanga nga kiwaanvu nnyo. 

(Mirat-ul-ManajTh, vol. 7, pp. 67 - with some changes) 
8 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


‘Azab-e-qabr-o-mahshar say bacha lo nar-e-dawzakh say 
Khudara sdth lay kay jdo Jannat Yd Rasulallah! 

Okuwuunula: Nkusaba omponye ebibonerezo by’omu ntaana, 
ku lunaku lw’enkomerero n’omuliro. Ku lwa Owawaggulu 
JksSM Ntwaala mu Jannah, Ya Rasulallah JUs-jdlsgisfc jk&ii ! 


(Wasail-e-Bakhshish) 




Okugumiikiriza n’obwaavu 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Oyo omusiraamu omugum 
iikiriza n’obwaavu yekka yagwaanira emikisa egyo egy’oged 
dwaako. Oyo omwaavu n’omwetaavu atalina bugumiikiriza era 
eyebbinkide mu ku kunganya emmaali mu ngeri etakirizibwa 
oba ey’obukumpanya ate nga awulira ensaalwa n’efutwa eri 
eby’okwewunda by’abagagga tagwaanira mpeera eno. Bwalaga 
obutali bugumiikiriza obulala, olwo nno kunyomebwa nabus 
waavu bye bimusaanira. Nolw’ekyo abaavu n’abetaavu balina 
okutya Okugera (Pulaani) okwa Allah kubanga bayinza 
okuyisibwa mu ngeri y’ebizibu bino. Obutagumiikiriza ate 
n’okwemulugunya, bwebagezaako okujjawo obwaavu obwo 
n’ebizibu mu ngeri ya Haram, bayinza okumaliriza nga 
bazikiridde mu Akhira. 

Sayyiduna Imam Muhaddis Ibn Jawzi yagamba, 

‘Obwaavu bulinga obulwadde. Oyo abulwadde naye nabuyitamu 

9 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


n’obugumiikiriza ajja kufuna empeera yabwo. Nolw’ekyo abo 
abetaavu n’abaavu abalina obugumiikiriza n’obwaavu bajja 
kuyingira ejannah emyaaka 500 nga abagagga tebannaba. 

(TalbTs IblTs, pp. 225) 

Rahayn sab shad ghar walay Shahd thorT si rawzTper 
'Atd ho dawlat-e-sabr-o-qana at Yd Rasulallah 

Okuwuunula: Nsaba ab’enganda zange babeere bamativu 
n’ebintu bitono. Tuwe obugagga bw’obugumiikiriza n’bumativu, 
Ya Rasulallali IsdtsSdilJ*. (Wasail-e-Bakhshish) 


(Jp (Jli j 



Abagagga banene okusinga abaavu? 

Sayyiduna Abu Hurayrah ^ && yagamba nti abaavu mu 

ba Muhajirin bajja ewa Nabbi Ow’emikisa era Omwagalwa 
*}h jm 1 A 1 nebagamba n’obuwombeefu: Ya Rasulallah 
JUs ail J*! Abagagga bafunye amaddaala agawaggulu 

n’emikisa gy’olubeerera. Nabbi Omuukuvu JUs 4s d>! J* 
yabuuza, ‘Batya?’ Baddamu, ‘Basaala eSalah nga ffe era basiiba 
nga ffe. Bawaayo Sadaqa naye ffe tetusobola. Bataa abaddu 
naye ffe tetusobola.’ 

Nga awulidde bino, Omwagalwa Nabbi 4s Jus ail J* 
yagamba, ‘Mbasomese ekintu ekijja okubasobozesa okwegatta 
kw’abo ababali mu maaso ate n’okusingira ddala ababali 

10 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


emabega? Ate tewali ajja ku kusinga okujjako oyo akola ekintu 
ekyo nga ggwe.’ Ba Sahaba ab’emikisa bagamba, 

‘Ya Rasulallah JUs jus ail J*j Tukusaba otusomese.’ Ye 

yagamba, ‘Musome Tasbih Tahmid 

(Ji -ilid) and Takbir (^=i £U) emirundi 33 buli kimu, 
oluvanyuma lwa buli Salah.’ 

(Sahih Muslim, Kitab-ul-Masajid, pp. 300, Hadis 595) 

Mayn baykar bataun say bach kay hamayshah 
Karun TayrT hamd-o-sana Yd IlahT 


Okuwuunula: Nsaba nneewale okwogera ebitagasa ate nsaba 
mere nga nkutendereza Ggwe, Owange Katonda wange 

( Wasail-e-Bakhshish) 


jjp 4lil 


Jc- iju 


Kaliifa omwaavu 

Kiwandikiddwa ku lupa 187 elw’ekitabo eky’empapula-590 
‘Hadrat Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz ki 425 Hikayaf 
ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami: Bawala ba Sayyiduna ‘Umar Bin 
‘Abdul ‘Aziz ^ JM sisi o?o- bajja gyeyali ku lunaku kwa Eid 
nebagamba, ‘Omwagalwa Ttaata! Ngoye ki zetugenda okwambala 
enkya ku Eid?’ Ye yaddamu, ‘Engoye zezimu 

zemuyambadde kati; muziyoze era muzayambale enkya neera.’ 

11 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


‘Nnedda, omwagalwa ttaata! Tugulire engoye empya’, abawala 
balemerako. Ye yagamba, ‘Bawala bange abagalwa! 

Eid lwe lunaku lwetusanidde okusinzizaamu era n’okwebaza 
Allah Js-sSs tekyetaagisa kwambala ngoye mpya.’ 

‘Oli mutuufu, ttaata, naye mikwano gyaffe baja kutujerega nti 
twambadde engoye zezimu enkadde ne ku lunaku lwa Eid 
newankubadde tuli bawalabaAmlr-ul-Mu'minln!’ Nga bogedde 
bino, abawala bataandika okukaaba. Nga awaliriziddwa 
okwemulugunya kw’abawalabe, Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul 
‘Aziz jii5 A j! cs?z yayita era nabuuza omuwanika amuwe 
omusaala gwe ogw’omweezi nga tegunnatuuka, naye yagaana 
okukikola nga agamba, ‘Owekitiibwa! Okakasa nti ojakubeera 
mulamu mu mwezi omulala?’ Ye yebaza era nasabira 

omuwanika eyaddayo nga tamuwadde ssente. Ye az. Jia As\ 
yamala nagamba bawalabe, ‘Bawala bange abagalwa! Mulekereze 
okwagala kw’emyoyo gyammwe kulw’okusiima kwa Allah 
ne Rasul we Omwagalwa 


(Ma’dan-e-Akhlaq, part 1, pp. 257) 


Tusaba Allah JfeA amusaasire era atusonyiwe kululwe nga 
tetubaliddwa! 


pLj dj Ui jus ai j-i olii jUI 




12 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mu kifo ky’okwemulugunya 
ku bwaavu, obwetaavu n’ebizibu by’ewaka, tulina okusigala nga 
tumatira era nga tuli nagumiikiriza n’okugera kwa Allah j«A ate 
nga tusuubira okusaasirakwe buli kaseera, nga tugoberera mu 
bigere by’abalongoofu abatusooka. Era tulina n’okusaba e Dua 
mu bungi ennyo. 

Du’a y’abanakuwavu 

Omusajja omu lumu yagamba omulongoofu (Wali) 
‘Ndimunakuwavu nnyo kubanga siyinza kubezaawo ba famile 
yange. Nkwegayiridde nsabira. Omulongoofu As A' k*-o- 
yaddamu, ‘Buli aba famile yo bwebamulugunya nti tebalina 
mugaati oba mmere kulya, ssaba Allah Jk-sA mu kaseera ako 
kenyini, kubanga okusaba mu kaseera ako kwanukulwa.’ 

(Raud-ur-Riyahin, pp. 25) 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Kitegeerekeka, nti abo abalina 
obwetaavu babeera banakuwavu nnyo, era okusaba kw’oyo 
omunakuwavu kukkirizibwa. Mu kitabo Fadail-e-Du’a - ekyaful 
umizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami - ttaata ow’ekitiibwa owa A’la Hadrat, 
Rais-ul-Mutakallimin ‘Allamah Maulana Naqi ‘All Khan 
AM sjU. yamenya emiteeko gy’abantu okusaba kwabwe 
okwanukulwa. Abasokera ddala ku lunyiriri be bantu abanak 
uwavu (i.e aba abanakuwaziddwa olw’ennaku). Nga akinyon 
yola, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam Ahmad Raza 

13 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Khan yawnadiika ku lupapula lwelumu, ‘Ayaah 

emu mu Quran egamba nti okusaba kw’wbanakuwavu n’aba 
talina buyambi ku kwanukulwa.’ 


cliio J sUi \l\ jkjjj \ 444 6^ 


Oyo ayanukula okusaba kw’omunakuwavu nga amusabye era 
ajjawo ebibi 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 20, Surah An-Naml, verse 62) 

(Fadail-e-Du’a, pp. 218) 


Abagalwa ab’oluganda abasiraam! Ndayira Allah JmA! Omwaavu 
era omunakuwavu nga musiraamu agoberera Sunnah asinga 
omugagga n’omufuzi owawaggulu. Oyo agondera Allah 
ne Nabbi Omwagalwa newankubadde ng’alina 

obwaavu, endwadde n’ebizibu wamukisa nnyo era ajakuwa 
ngula mu Akhira. 


Zaban per shikwa-e-ranj-o-alam laya nahin kertay 
NabT kay nam laywd gham say ghabrdyd nahin kertay 


Ennimi tezemulugunya mu nnaku 
Abagoberezi ba Nabbi tebanakuwala 


4jd\ 




14 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Ejjanah ya ba Masakln 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Leero, abaagazi n’abanoonyi 
b’ensi banyooma abaavu, babaziyiza okwetaba mu nkungana 
zabwe ate babayisa bubi olw’obwavu bwabwe. Naye abasira 
amu bano abaavu bajjakunyumirwa amaddaala agawaggulu 
mu Akhirah kulw’okusaasira kwa Allah Js-sA. Ne Ejjanah 
ejakubenyumirizaamu. Sayyiduna Abu Hurayrah am Jfcs i&i cs*? 
yagamba nti Nabbi Ow’emikisa era Omwagalwa j* 

yagamba: Waaliwo okukaayana wakati w’omuliro ne Jannah. 
Omuliro gwagamba/Mpeereddwa ekitiibwa okuweebwa abo 
abatulugunya n’abonoonefu.’ Jannah yagamba, ‘Nze mbadde 
ki. Abanafu, abatalina buyambi n’abatalina manyi bokka 
bebaja okunyingira.’ Allah Js-sA yagamba e Jannah, ‘Owange 
Jannah! Ggwe oli kusaasira kwange. Nga mpisisza mu ggwe 
njakubeera nekisa eri abaddu bange bemba njagadde.’ Oluvan 
yuma Allah jAsA yagamba Omuliro, ‘Owange Muliro! Ggwe 
oh kibonero kyange. said to Hell, ‘O Hell! You are My 
retribution [i.e. punishment]. Nga mpisiza mu ggwe njakubo 
nereza abaddu bange bemba njagadde.’ 

(SahTh Muslim, Kitab-ul-Jannah, pp. 1524, HadTs 2846) 

Ng’anyonyola ekigambo ky’oluwarabbu MlAL’ [Du’afa] ekiyo 
geddwako mu Hadis eyo waggulu, Sayyiduna ‘Allamah ‘All Bin 
Sultan Muhammad Qari yhi kif yagamba: Abanafu 
wano bategeeza abasiraamu abanafu mu nsiimbi ne mu mubiri. 

(Mirqat-ul-MafatTh, Kitab-uI-Fitan, vol. 9, pp. 662, Taht Al-HadTs 5694) 

15 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Taj-o-takht-o-hukumat mat day, kasrat-e-mal-o-dawlat mat day 


April riza ka day day muzdah, Ya Allah mayri jhauli bliar day 


Okuwuunula: Ya Allah Jk-sSM Tompa namulondo, ngule oba 
nugagga. Wabula, mpa amawulire amalungi ag’okusimibwa 
kwo, ng’ojjuza ebbakuli yange enkalu gyensabisa. 


( Wasail-e-Bakhshish) 




Abasinga obungi mu Jannah bajjakubeera baavu 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Hadis eyo egumya abaavu 
n’abetaavu kubanga Allah ajjakubasaasira, nga abasanyusa 
n’okuyingira ejannah. Abasinga obungi mu Jnnah bajakubeera 
abasiraamu abaali bawangadde obulamu bwabwe kuno ku nsi 
nga baavu era nga bayala. Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Amr 
&£. disables*? yagamba nti Omutukuvu Nabbi J(sS«di! 

yagamba: ‘JlyLul 'j£=\ AJIji j cJdJSI’ Bwenatuuka mu 
Jannah, nasanga nti abasinga obungi mu Jnnah be baavu. 

(Musnad Ahmad, Musnad ‘Abdullah Bin ‘Abbas, vol. 1, pp. 504, Hadis 2086) 

Day husn-e-akhlaq kldawlat, ker day ‘ata ikhlas klna’mat 
Mujh ko khazdnah day taqwa ka, Yd Allah mayri jhauli bhar day 


16 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Okuwuunula: Ya Allah JmjP! Mpa obugagga bw’empisa 
ennungi, emikisa gy’obwesigwa neky’obugagga ky’okukutya, 
ng’ojjuza ebbakub yange gye’nsabisa. ( Wasail-e-Bakhshish) 


jjp (jlSi 



Du’a ya Nabbi Omusaasizi |§s n’okwagala kwe eri 
abaavu 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Omusiraamu omugu 
miikiriza awangaala mu bwaavu bwafumiitiriza ku njigiriza 
y’obusiraamu, ajakulaba nti Ahadis zinyonyola obulungi 
bw’obwaavu n’obwetaavu. Abaavu si bawansi wabula basaanira 
okwagalibwa. Sayyiduna Abu Said Khudri ziz-S&’M&z- yagamba: 
Mwagale ba Masakln [i.e. abaavu] kubanga nawulira Nabbi 
Omutukuvu JUsSiAi J* nga ayatula ebogambo bino mu 

Du’a ye: 


nil 3 3 Ip 


Ayi Allah (£*&■)! Mpangaaza nga ndi mwaavu, nzija mubulamu 
buno nga ndi mwaavu ate nzuukiza nekibinja ky’abaavu. 

(Sunan Ibn Majah, Kitab-uz-Zuhd, vol. 4, pp. 433, Hadis 4126) 


Ennamula ya Shar’i: Jjukira! Nabbi Omutukuvu j*’ 

bwaba nga yetadde mu ba Masakln nga alaga obwetowaze mu 

17 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


maaso ga Allah JsMp oleo nno kikkirizibwa gyaali. Naye 
tetukirizibwa era kiri Haram gyetuli okumuyita ‘Faqir ne 
Miskln’ [i.e. omwaavu]. (Fatawd Ahl-e-Sunnat, part8, pp. 118) 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Obwaavu bulina emikisa 
mingi era ne Nabbi Omwagalwa JUs *±>i J* yalaga 

okwagala kwe okubeera mu kibinja ky’abaavu, nga alaga 
obulungi bw’okubera kwe nabo. Ye JUs-jlbsife yalagira 

abaavu baagalwe, nga bwekiyogeddwa mu Hadis eno wansi. 


Okwagala abaavu ki kusembeza eri Allah 

Sayyiduna Anas Bin Malik yagamba nti Nabbi Owekitiibwa 
JU.'jdbssfcJtaalii j* ng’ayogera ne Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah 
yagamba: 




Owange ‘Aishah pgiA&’M&t)! Yagala abaavu. Beteeke kumpi nawe 
Allah (3 «5p) asobole okubeera kumpi nawe ku lunaku kw’enk 
omerero. (Mishkat-ul-Masabih, Kitab-ur-Raqaq, vol. l,pp. 255, Hadis 5244) 


,Jp (Jl*j aisl 


jp ijLi 


Omwaavu ow’addala 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Okubeera omwaavu mu 
by’oku nsi ngeri yakufuna emikisa mu Akhira bwaba nga 

18 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


omwaavu oyo asigala nga mugumiikiriza. Nolw’ekyo, tonaku 
wala era tewemulugunya. Ekitiisa ennyo bw’ebwaavu bwa 
Akhirah era buzibu kinene nnyo. Sayyiduna Abu Hurayrah 
yagamba nti Ghayb-knowing Rasul amanyi Ghayb, 
Nur bu bw’eyolefu j* lumu yabuuza ba Sahaba be 

addins-, ‘Mumanyi ani omwaavu?’ Baddamu, ‘Ya Rasulallah 
J*! Mu ffe, oyo atalina dirihamu wadde nsiimbi 
ye mwaavu.’ Ye J-^s 44- s&\ J* yagamba, ‘Omwaavu mu 

Ummah yange y’oyo aja okuleetebwa ku lunaku lw’enko 
merero ne Salah, okusiiba n’okugaba (mu kitabo kye eky’emi 
rimu) naye ajakubeera nga yali avumye oba nga awayirizza 
omuntu bwati, ajakubeera nga yali atute emaali y’omuntu mu 
bubi era nga ayiye omusaayi gw’omuntu oba nga akubye 
omuntu bwaati ne bwaati. Nolw’ekyo, bonna bajakuweebwa 
ekitundu ku mirimu gye emirungi. Emirimu gye emirundi 
bwegigwaawo nga ebbanja ky’abalala terina sasulwa, ajaku 
weebwa ebibi by’abantu era asuulibwe mu muliro.’ 

(Sahih Muslim, pp. 1394, Hadis 2581) 


Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mukankane mu kutya! 
Mazima, omwaavu y’oyo aja okusigala nga ngalo nsa ku lunaku 
lw’enkomerero newankubadde nga akoze emirimu emirungi 
nga Salah, okusiiba, Hajj, Zakah, Sadaqah, emirimu eg’obugabi 
n’okuyamba. Kino kiri nti kubanga ajakubeera nga avumye 
omutnu oba nga awayirizza omuntu oba okumuyikiriza awatali 
ku kkirizibwa kwa Shar’i oba okuvuma oba okukuba oba 
okukosa omuntu yenna oba atazzaayo kintu kyeyewoze oba 

19 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


tasasula ssente zeyewoze okuva ku muntu yenna, abanyiiza ate 
abaleetera obulumi mu bulamu bw’ensi. Ku lw’abino, abantu 
bano bajakutwaala emirimu gye emirungi gyonna. Olwo nno, 
nga ebibi byabwe biyitiridde nga tebalina birungi, bajakusu 
ulibwa mu muliro. 

Ilahl! Wdsitah daytd hun mayn miihay Madxnay kd 
Bacha dunya kT afat say, bacha ‘uqba kT dfat say 

Okuwuunula: Owange Katonda wange JU-sS^! Ntaasa ebizibu 
by’okunsi ne mu Akhirah ku lwa Madinah empoomerevu. 


(Wasail-e-Bakhshish) 



Engeri y’okujawo obwaavu 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Muyize nti oyo omwaavu 
w’emirimu emirungi mu Akhira alabye nnyo. Fenna tulina 
okufuna endowooza y’okusigala nga tigumiikiriza bwetuba nga 
tufunye obwaavu, okwetaasa obwaavu bwa Akhira kubanga 
oyo omwaavu mu Akhira alabye nnyo. Era jjukira nti tewali 
bubi mu muntu okukozesebwa okufuna omulimu gwawan 


20 


www.dawateislami.net 



Obulungi bw'obwaavu 


galirako ng’obwetaavu bwe bwebulagira aleme kubeera 
buzibu eri abalala ra abeere nga yeemalira. Okuluubirira 
okufuna engeri y’obuwangazi ey’omulimu n’okusoma Awrad 
n’okunuyirira bwekuti kimu ku mize gy’abatusooka abalone 
goofu. 

Sayyiduna Ibn Shirawayh yagamba nti omwaavu era 

mowetaavu lumu yajja eri Sayyiduna Ma’ruf Karkhi 

Wall wa Allah JwS^omunene era amnyiddwa ennyo. Yemulu 

gunya ku bwaavu bwe. Sayyiduna Ma’ruf Karkhi 

yagamba, ‘Nsaba Allah J«5£- akukuumire wansi w’obukuumi 

bwe n’okutaasa! Ddayo eri famile yo era weyongere okusoma 

ebigambo: ‘5^ ibl Ai U’ (Ekyo Allah ky’ayagadde kibad dewo.) 

Omwaavu oyo yayolekera ng’addayo ewakawe nga bw’asoma 
ebigambo ebyo waggulu. Mu kkubo lye ng’addayo ewaka, 
yasanga omuntu gweyali tamanyi eyamuwa akasawon’amala 
nagenda. Omwaavu oyo bweyaggulawo akasawo, yasanga nga 
kajudde dinaari [i.e ebinusu bya zaabu]. Nga musanyufu nnyo, 
yakomawo eri Sayyiduna Ma’ruf Karkhi Aji 
amubuulire ekyafaayo kye. Ng’amulabye, Sayyiduna Ma’ruf 
Karkhi ' Aji ^ yagamba, ‘Owange muddu wa Allah! 
Lwaki okomyewo, ng’ate ekyetago kyo kitukiriziddwa? Nsaba 
Allah JasA oyo Rahman akukuumire wansi w’obukuumi bwe 

n’okutaasa! Ddayo eri famile yo ng’osoma: $ ibl U.’ 


(‘Uyun-uI-Hikayat, pp. 278) 


21 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Tusaba Allah JU-sSt afukumuke okusaasira kwe eri ye era 
kululwe atusonyiwe awatali kubalibwa! 


rLj flij jus ik ji slat jUI 




Engeri esingayo mu kufuna emikisa mu nfunayo 


Sayyiduna Sahl Bin Sa’d Sa’idI ski && yagamba nti lumu 


omuntu omu yajja eri Nabbi Ow’ekitiibwa JUs JtsS 1A1 < 1 * 

neyemulugunya ku bwaavubwe n’obwetaavu. Nabbi Omwa 
galwa jJLsajbajis<Jts5i&i J* yagamba, ‘Bw’oyingira ewakawo, toola 
Salam newankubadde temuli muntu yenna. Oluvanyuma 
nsindikira Salam ate osome 5j-\ itil ji ji (Surah Al-Ikhlas) 
omulundi gumu.’ Omuntu oyo yakola nga bweyalagibwa. Allah 
j«St yamufuula mugagga nnyo era natandika n’okugaba ebintu 
eri balirwana n’abenganda. (Al-Qaul-ul-Badf, Bab: 2, pp. 273) 

Eddagala ly’obwaavu 

Kiwandikiddwa ku lupapula 242 olw’ekitabo ky’empapula-448 
ekiyitibwa ‘Madani Treasure of Blessings’ ekyafulumizibwa 
Maktaba-tul-Madlnah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya 
Dawat-e-Islami: Omuntu yenna omwaavu oba omwetaavu 


22 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


bw’asoma ‘Jili Li’ emirundi 90 buli lunaku, ajakuwona obwaavu, 

(Madam Treasure of Blessings, pp. 242) 


,jp 4jd\ JuL 




Engeri y’olcufuna emikisa mu by’enfuna byo 

Kiwandikiddwa ku lupapula 128 olw’ekitabo ‘ Malfuzdt-e-A’ld 
Hadrat’ ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole 
ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: Sahaba omu 
(&- yajja eri Nabbi Omwagalwa (fLz z&\ J&) 

nagamba, ‘Ensi ekyuukidde.’ Ye Jts5 i&i J* yagamba, 

‘Tewakwaata Tasbih eyo Tasbih y’aba angels’, ate nga 
eby’enfuna biweebwa kulw’emikisa gy’ayo? Ensi ejakujja gyoli, 
nga eswaziddwa. Akaseera ka Fajr bwekaba katandise, soma 

MM ojdAoj plhiJl Asl JpLL aM emiruntii 

kikumi.’ 


Oluvannyuma lw’ennaku musanvu, Sahaba y’omu oyo 
yakomawo nagamba, ‘Ow’ekitiibwa! Ensi eze gyendi mu bungi 
era newunya ngironde ntya ate ngitereke ntya [i.e. Nfunye 
eby’obugagga bingi nnyo ate nsanga obuzibu mu kubirabirira] 

(Lisan-ul-MTzan, vol. 4, pp. 304, Hadis 5100; Zarqam ‘ala! Mawdhib, vol. 9, 
pp. 428) 


4jd\ Jui 


Jc- IjLi 


23 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Okuwangaala n’abalon 
goofu n’okusaba kwabwe bireeta enkyuukakyuuka nnene 
nnyo. Okusaba obuyambi okuva ku bagalwa abaddu ba Allah 
kijjawo ebizibu, okwelalikirira n’ennaku. Ku lw’okusa 
asira kwa Allah Js-sj 5 -, Dawat-e-Islami, ekibiina ky’ensi yonna 
ekitali kyabyabufuzi ekisomesa Quran ne Sunnah, kiwa omukisa 
ogw’okuwangaala n’abalongoofu mu muleembe guno. Waliwo 
abantu bangi ebizibu byabwe n’ebigezo ebyajibwawo olw’emikisa 
gy’okwegata ku mbeera ya Madani eya Dawat-e-Islami 
n’okutambula ne Madani Qafilah wamu n’abagazi ba Rasul. 
Wano waliwo ekyafaayo ekiva ku lupapula 595 olwa voliyumu 
esooka ey’ekitabo ky’empapula-1024 ekiyitibwa ‘Faizan-e- 
Sunnaf. 

Omulimu mu Karachi Electric Supply Company 

Aw’oluganda omusiraamu avunanyizibwa ku mirimu gya 
Dawat-e-Islami mu Orangi Town Bab-ul-Madinah, Karachi 
yasindika ekiwandiiko, ng’anyonyola engeri gy’eyegata ku 
mbeera ya Madani era n’engeri gy’eyafuna mu omulimu 
kulw’emikisa gya Dawat-e-Islami. Yagamba: Natandika 
okwetaba mu Ijtima y’abuli wiiki eya Dawat-e-Islami kulw’o 
kuyitibwa ow’oluganda omusiramu mu 2003 naye nail sigen 
dayo bulijjo. Nali munakuwavu olw’obutabeera na mulimu. 
Ow’oluganda omusiraamu yankubiriza okwegata ku kkoosi ya 
Madani Qafilah mu Faizan-e-Madinah, Madani Markaz ey’ensi 

24 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


yonna eya Dawat-e-Islami, esangibwa mu Bab-ul-Madinah, 
Karachi. 

JU-s^ As\x=S\\ Okuwangaala n’abagazi ba Rasul kyangasa nnyo, 
nekinsobozesa okulaba ekiruubirirwa ky’obulamu bwange. 
Bwannamaliriza kkoosi ya Madani Qafilah, abamu ku 
mikwano gyange bantegeeza ku bifo by’emirimu ebyali 
birangibwa K.E.S.C. (Karachi Electric Supply Company). Nabo 
baali bawandise amabaluwa agasabayo emirimu era nebansaba 
okukola kyekimu. Newakubadde nnali sirina ssuubi kufuna 
mulimu mu gavumeenti olw’obulyaake obungi, okusosola 
n’enguzi mu bitongole, wabula nasaba omulimu ogwo 
olw’okulemerako kw’abwe. Natuula ekigezo eky’obuwandiike, 
nembuuzibwa era nenkebebwa eby’obulamu. 

Ekyewunyisa, nze nzekka eyayita buli kigezo newankubade 
abalala abaali betabyemu baali bamanyiddwa. Ku kigezo 
ekyasembayo, famile yange yanegayirira okwambala essaati 
n’empale naye nnali nava ku kwambala engoye ezo ku 
lw’emikisa gya kkoosi ya Madani Qafilah, era nagenda mu 
kigezo nga nyambadde Shalwar ne Kameez enjeru. 

Ofiisa bweyandaba n’enyambalo yange ey’eddiini, yambuuza 
ebibuuzo ebimu eby’eddiini byenaddamu obulungi kubanga 
nnali mbiyigide mu kkoosi ya Madani Qafilah. Jute -dJ 
Nnafuna omulimu ogwo nga tewali nguzi wadde kuwole 
rezebwa. Famile yange yewunya okulaba emikisa gya kkoosi ya 

25 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Madam Qafilah n’embeera ya Madam, nebafuuka abagazi ba 
Dawat-e-Islami, 

JisJs-dj Mu kaseera kano, mpeereza Sunnah nga Nigran 
mu kifo kyange, nkubiriza abantu okutambula ne MadanI 
Qafilah n’okukolera ku MadanI In’amat.’ 

NawkrT chahiye, dyiye dyiye 
Qdfilay mayn chalayn, Qdfilay mayn chalo 
TangdastT miiay, dur dfat hatay 
Laynay ko barakatayn, Qdfilay mayn chalo 

Bwoba ng’oyagala omulimu muganda wange, totambula watali 

kiruubirirwa 

Jangu nga totawaana, tambula ne Madani Qdfilah 
Okwewala obwaavu n’okujawo ebizibu 
Okufuna emikisa emingi, tambula ne Madani Qdfilah 


■A-ld (Jp (jlij djl jd 


jp 'jid 


Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Nga maliriza okubuulira 
kwange, njagala okwogera ku bukungi bwa Sunnah wamu ne 
Sunan ezimu n’empisa. Nabbi wa Rahmah, Omuwolerezi wa 
Ummah, Nanyini Jannah J* yagamba, ‘Oyo 

ayagala eSunnah yange, anjagadde, ate oyo anjagala 
ajjakubeera nange mu Jannah.’ (Mishkat-ul-Masabih, vol. 1, pp. 55, 
Hadis 175) 


jp jlii dll Jud 

26 


jp vjkfo 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Ebimuli bya Madam 14 ebikwaata ku kwambala 

Wano waliwo Hadithi ssatu eza Nabbi JUsafe-BfeJMdii J*: 


1. Okubikiriwa wakati w’amaaso g’amajjini ate nga Satr 
y’abantu kwe kusoma omuntu yenna bwaba nga 

agenda kweyambula engoyeze.’ (Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 2, 
pp. 59, Hadis 2504) 

Omukenkufu mu kunyonyola amanyiddwa ennyo, 
Hakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan 
yagamba, ‘Nga ekiseenge oba olutimbe bwebikola nga As 
a wall or a curtain serves as a barrier to the sight of people, 
this Zikr of Allah will serve as a barrier to the sight 
of jinns, preventing them from seeing private parts. 

(Mirat-ul-Manajih, vol. l,pp. 268) 


2. Oya ayambala engoye nasoma: 


1 H jJs Y 'i ^ (j JJ! 4JJ 




Ebibi bye ebyasooka n’ebyomu maaso bijakusonyiyizibwa. 

(Shu’ab-ul-Iman, vol. 5, pp. 181, Hadis 6285) 


1 Okuwuunula: Amateendo gonna ga Allah eyampa olugoye luno 

okulwambala ate nalumpa awatali manyi gange. 

27 


www.dawateislami.net 



Obulungi bw’obwaavu 


3. Newankubadde omuntu alina obusobozi okwambala engoye 
enungi, bwaba nga azawaze olw’obwetuwaze, Allah ji:-A 
ajakumuteeka okwambala ekyambalo kya Karamah [enyam 
bala y’omu Jannah].’ (Sunan.AbiDd.wud, vol. 4, pp. 326, Hadis4778) 

4. Engoye entukuvu eza Nabbi jLtsaAs&ujbSi iiij* zaali nga 
njeru. (Kashf-ul-lltibas fis-Tihbdb-il-Libds, pp. 36) 

5. Engoye zirina okufunibwa mu ngeri ya Halal. Teri Salah, 
yadde ya Fard oba Nafl, ekirizibwa nga esaliddwa mu 
ngoye ezifuniddwa n’ebyenfuna ebya Haram. 

(Kashf-ul-Iltibds fis-Tihbdb-il-Libas, pp. 41) 

6. Kigambiddwa, ‘Oyo asiba ekitambaala kye nga atudde, 
oba ayambala empale ze nga ayimiridde, Allah AmA 
ajakumugezesa obulwadde obutawonyezebwa.’ 

(Kashf-ul-Ihibas fis-Tihbdb-il-Libas, pp. 39) 

7. Ttaandika okwambala engoye ku ludda olwa ddiyo. 
Okugeza, bwooba nga oyambala Kurta (ekkkaanzu), teeka 
omukono gwa ddiyo mu mukono gwa ddiyo ogw’olugoye 
olw ozzeeko omukono gwo ogwa kkono mu mukono gwa 
kkono ogw’olugoye. (Kashf-ul-lltibas fis-Tihbdb-il-Libas, pp. 43) 

8. Mu ngeri y’emu, bwaoba nga oyambala empale, sooka 
oteeka okugulu kwo okwa ddiyo mu kugulu kw’epala 
okwa ddiyo olwo nno ozzeeko okwa kkono mu kugulu 

28 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


kw’empale okwa kkono. Bwooba nga ojjamu engoyezo, 
kola ekyenyume, i.e. tandika ne kkono. 

9. Kiwandikiddwa ku lupapula 409 olwa voliyumu 3 rd 
ey’ekitabo ky’empapula-1197 Bahar-e-Shan’at, ekyafulu 
mizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami: Kya Sunnah nti obuwaanvu 
bwa Kurta bubeere nga bukoma wakati w’entuumbwe, 
luta lwangalo lumu. (Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 579) 

10. Kya Sunnah abasajja okuteeka empale zabwe (Tahband) 
waggulu w’obukongowule. (Mirat-ul-ManajTh, vol. 6, pp. 94) 

11. Abaami balina okwambala engoye z’abaami ate 
abakyaala bayambale engoye z’abakyaala. Wegendereze 
mu ngeri y’emu mu kwambaza abaana abato. 

12. Kiwandikiddwa ku lupapula 481 olwa voliyumu esooka 
ey’ekitabo ky’emapula - 1250 Bahar-e-Shanat, ekyafulu 
mizibwa Maktaba-tul-Madlnah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami: Kiri Fard eri abaami okubikka 
ekitundu ky’omubiri gwabwe okuva wansi w’ekkuundi 
okutuusa wansi katono aw’amaviivi. Ekkuundi teritered 
dwa mu mu Satr naye amaviivi mwegali. (Durr-e-Mukhtar, 
Rad-dul-Muhtar, vol. 2, pp. 93) 

Ennaku zino, abantu bangi bayambala empale wansi 
w’ekkuundi mu ngeri nti ekitundu kya wansi w’ekkuundi 

29 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


kiragibwa. Mu ngeri eno, bweba nga Kurta etc. ebikka 
ekifo ekyo langi w’olususu talabika, olwo nno kale, awatali 
ekyo kiri Haram. Ekitundu kya kwoota ku kitundu kino 
bwekirekebwa nga kirabwa mu Salah, eSalah tejjakuki 
rizibwa. (Bahar-e-SharT’at) 

(Oyo ayambadde Ihram ya Hajj oba ‘Umrah alina 
okwegenderaze ennyo ku kino) 

13. Ennaku zino, abantu bangi batambula nga bayambadde 
empale enyimpi, nga balaga amaviivi wamu n’ebisambi 
byabwe. Kino kiri Haram. Okutunula ku maviivi n’ebisambi 
ebiragibwa eby’abantu bano nakyo kiri Haram. Ku lubal 
ama lw’amayanja, ebifo wabazanyira ne webakajuliza 
bitera okubeera n’ebirabwa ebyo. Nolw’ekyo, olina okwegen 
deraza ennyo bw’oba nga olina olugenda mu bifo ebyo. 

14. Okwambala engoye eziraga okweraga tekikirizibwa. Bwaba 
afuuse eyekuluntaza oba nedda kiyinza okumanyibwa mu 
kulowooza ku mbeera [i.e. ey’endowooza n’enneeyisa]. 
Omuntu bwaba nga alina embeera y’emu ng’amaze okwam 
bala engoye nga gyeyabaddemu nga tannaba kwambala, 
kiraga nti tafuuse mwekuluntaza. Bweeba nga emeera 
esoose tekyaliwo, kino kiraga nti afuuse mwekuluntaza. 
Nolw’ekyo, alina okwewala okwambala engoye ezo kubanga 
okwekuluntaza muze mubi nnyo. (Bahar-e-Shan’at, vol. 3, pp. 
409; Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 579) (163 Madam Phid, pp. 20) 

30 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Endabika ya Madam 

Endabika ya Madam erimu okukuza ekirevu, okubeera n’enviiri 
ez’omu Sunnah, okwambala ekitambaala ekyakiragala ekitan 
gaala, okwambala Kurta enjeru okutuusa wakati w’entum bwe 
mu buwanvu ng’ogoberera Sunnah n’emikono gya Kurta 
egy’obugazi okumala oluta lumu olw’engalo, okuteeka Miswak 
elabibwa obulungi mu nsawo ey’omu maaso kumpi n’omutima 
era n’okuteka empale ebeere waggulu w’obukongowule. (Bw’oba 
n’ekibikako eky’eeru waggulu w’omutwe n’ekyakitaka eky’oku 
kolera ku kwebikirira okw’omunda w’okwebikirira, kirungi 
nnyo nyini ddala!) 

Du’a ya ‘Attar 

Ya Allah Js-aS*-! Mpa nze n’aboluganda abo bonna abasiraamu 
abekwata ku ndabika ya Madam, okufa ng’omujulizi 
(Shahadat) wansi w’ekisikirize ky’Ekiyitirwa ekya Kiragala, 
okuziikibwa mu Jannat-ul-Baqf, n’okubeera kumpi ne Nabbi 
wo Omwagalwa era Ow’emikisa J* mu Jannat-ul- 

Firdaus. Ya Allah JUMM Sonyiwa Ummah yonna. 

pLj dj jui ai j-i JLa'JI ^111 slat 


Un ka diwanah ‘Imamah aur zulf-o-rish mayn 
Lag raha hay Madam hulyay mayn kitna shandar 


31 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw’obwaavu 


Okuwuunula: Omwagaziwe ayambadde ekitambaala era nga 
alina enviiri ez’omu Sunnah (Zulfayn) wamu n’ekirevu afaanana 
bulungi nnyo mu ndabika ya Madani. 

Okuyiga Sunnah, soma ebitabo ebibiri ebyafulumizibwa 
Maktaba-tul-Madinah, ‘Bahar-e-Shari’at (Ekitundu 16)’, ekirina 
empapula 312, ne ‘Sunnatayn aur Adab’, ekirina empapula 120. 
Engeri esingayo obulungi mu kufuna okumanya kwa Sunnah 
kwe kutambula ne Madani Qafilah za Dawat-e-Islami mu 
kinywi ky’abagazi ba Nabbi. 


Siklmay sunnatayn Qafilay mayn chalo 


Luinay rahmatayn Qafilay mayn chalo 
Haim gT hal mushkilayn Qafilay mayn chalo 
Pdo gey barakatayn Qafilay mayn chalo 

Okuyiga Sunnah, tambula ne Qafilah 
Okufuna emiksa emingi, tambula ne Qafilah. 
Ebizibu byo bijjakumalibwa, tambula ne Qafilah 
Ojjakufuna emikisa eminene, tambula ne Qafilah 




♦ ♦ ♦ 


32 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Enniya (okunuyirira) z’okubuulirira 

♦ Nja kuteeka abawulirize okusoma Salam ne Salat-‘Alan- 
Nabi wamu ne ‘Hamd ne Salat’ ezisomebwa mu mbeera ya 
Madanl. 


Nga nyinyonyola obulungi bwa Salat-‘Alan-Nabi, nja 
kugamba ALA’. Mu ngeri eno, sija kukoma ku 

kusoma Salat-*Alan-Nabi kwokka naye njakuba nga ntade 
n’abalala okugisoma. 

Njakubuulirira nga nsoma okuva mu kitabo ky’omu 
manyi omu Sunni. 

Njakukolera ku kiragiro kya Quran Entukuvu ekiri mu 
ayaah 125 eya Surah An-Nahl, Juzz 14: 




(Yita eri ekkubo lya Rab wo n’okweteekateeka okulungi 
wamu n’okubuulirira okulungi) 1 


Njakugoberera Hadis y’Omwagala era Ow’emikisa Nabbi 
JtsSi&i d* enyonyoddwa mu Sahib Bukhari (Hadis 
3461), i.e., somesa okuva ku nze newanku 

badde ayah emu.’ 


1 Kanz-ul-Iman (Translation of Quran) 

33 


www.dawateislami.net 




Obulungi bw’obwaavu 


Njakuyita abantu eri obulongoofu ate nga mbaziyiza 
ebibi. 

* Bwemba nga nsoma ebitoontome oba okwogera 
ebigambo bya Oluwarabbu oba Olungereza oba 
ebigambao byonna ebikaluba, njatutunuulira obwesimbu 
obuli mu mutima gwange. Kitegeeza nti, njakwewala 
ebigambo ng’ebyo etc., n’okunuyirira kw’okusanyusa 
abawulirize n’okumanya kwange. 

❖ Njakukubiriza abawulirize okutambula ne Madani 
Qafilah, okukolera ku Madani In’amat ate n’okwetaba mu 
‘kuyita eri obulongoofu’. 

(Secret of Earning More Reward, pp. 40) 


Enniya z’okuwuliriza okubuulirira 

(Abalabi ba Madani Channel nabo basobola okukola 

okunuyirira mu ngeri nyingi nga zino wamanga bwekisoboka.) 

♦ Njakuwuliriza okubuulirira nga nzikakanyiza amaaso 
gange. 

* Mu kifo ky’okutuula nga nesigamye ku kisenge etc., 
njakutuula ng’ebigere byange mbifunyiza wansi wange 
[nga mu kutuula kwa Qa’dah mu Salah] nga bwensobola 
n’okunuyirira okw’okuwa ekitiibwa eri okumanya 
kw’eddiini. 

34 


www.dawateislami.net 


Obulungi bw'obwaavu 


Bwekiba kyetaagisa, njakuseetuka okulekerera abala 
akabanga ak’okutuulamu nga nsembera mu maaso oba 
mu ngeri yonna esanidde. 

Omuntu bwansindika, njakubeera mugumiikiriza era 
njakwewala okumutunuulira, okukayana oba okuwakana 
naye. 

Bwempulira <_4J4 Ijii, -till Jjl jl \£y etc., 

njakuddamu mulwaatu n’okunuyirira okw’okufuna 
empeera n’okusanyusa oyo aba ayatude. 

Oluvanyuma lw’okubuulirira, nze sekinnoomu 
njakusisinkana abantu abalala, njakubatoolera Salam, 
okubuzaganya n’engalo, era n’okukola kawefube wa 
sekinnoomu. 


(Secret of Earning More Reward, pp. 42) 




35 


www.dawateislami.net 


1 . I alll jJ-i ***j‘JI ■ IkwUI - j *-U Li j^L* juuttf : J wiilljMi J&±Jlj t - . j «ll JLa&JI 






1 1 
CURE FOR 

DEPRIVATION AND FEAR 



Hujjat-ul-lslam Sayyiduna Imam Muhammad Bin 
Muhammad Ghazali Jui .^has stated: 
One should recite Surah Al-lkhlas and Surah 
Quraysh after he has eaten the meal. 

(Ihya-ul-'Ulum, vol. 2, pp. 8) 

Commenting on it, ‘Allamah Sayyid Murtada 
Zabidi - w . has stated: Reciting Surah 
Al-lkhlas after the meal brings blessings and 
removes deprivation, whereas reciting Surah 
Quraysh protects against fear and hunger. 

(Derived from: Ithaf-us-Sadat-il-MuttaqTn, vol. 5, pp. 599) 




A, 


Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan. 

UAN: +92 21 111 25 26 92 I Ext: 1262 
Web: www.dawateislami.net I E-mail: translation@dawateislami.net 












